CYFARWYDDID 


g IR 
\ CYMRU. 
A ylgrifenwyd yn 
6:94 


| Printiedig yn Llundiie, 
| 1657. 


LK ASGARKRN SS 


' CYFARWYDDID 
IR 
CYMRU. 


I. Cymru hawddgar : Mae 
? lawer yn achuyn fod 
cimaint o opiniwnau a 

chroes ffyrdd i droi oddiar lwy- 


brau TO i we an- 


cy Won 


| aa 1 = 


Pafodd y dar 


2 

Foes tl ag ymyſg dynion, a pha 

ryd y rhennir y cwbl yn ddau 
Opiniwn, fel yn ddau feddw! 
gwreiddiol tragwyddol. Pa ffordd 
iw Ilwybr yr Ailenedigaeth yn- 
ghriſt. Mi ymreſymat ath di er 
mwyn 1 ti ymreſymu ath di dy 
hunan,canys os adnabyddi dy hu- 
nan, di a gydnabyddi DDuw ar 
Oen hefyd ynghyd gidath dt. 

2. Mae penit t1 ctifeddi2eth 0 
dair rhan, (ef vsbryd ap cnaid a 
chorph. Dy vsbryd di a ddacth 
or Tad fel theſwm or meddwl fc! 
gair or galon, fel gwreichionen or 
cirias, fc] fftynnon or mor , neu fel 
anad] or genau. yr hwn a chwyth- 
wyd i gorph dyn allan o fonwes 
Duw, ag ſydd i ddychwelyd cl. 
waith iw fonwes ef, yr hwu ſyd( 
yn preſivwylio mewn plas a elwir 
tragwyddoldeb. Dy enaid hefyd 
w 'rysbryd naturiol a grewyd or 
elementau anwekedig, yn 61 natu- 
riaeth y telpyn pridd, yr hv-n y 


IT. 2C 


(3) 


mae fo yn lleteua ynddoz er hyny 
mae 'r enaid yma yn fimfiwr ir 
corph, ag yn i agweddu yn ol ei 
fe4du li aros yn et hatod-ty gorph- 
orol d:ivs ainſer, Ag eto cwlwin iw 
'r enaid yma rhwng yr ysbryd ar 
corph, a phan wiſger ef allan _m_ 
pletydau, ncu 1 dorri ffordd arall, 
mae 'r y>bryd yn ymollwng oddi- 
wreh y corph i mewn, fel gwr ya 
myned oddicartref. Canys ysbryd 
y bywydau ( medd Moeſen) a 
anadlwyd i ddynag nid vn ysbryd 
bywyd yn vaig, fel y darllennwch 
chwi. Maemewndyn y naill beth 
or tl fewn ir Ilall, fel or vn pren y 
nac bywyd ſuga, corph calon y 
pren,airiſglin. Ayg hyny meddat 
nid iw'r corph ond rhiſglin y pren, 
neu gruſtyn dyn, neu ddeilien 1 
wympo ir ddayar dan dracd. Ag 

el y mac 'r ddayar megis pwll yn 
agoryd ei cheg 1 lyngcu yr holl 
gyrph (ygland:g fel y gwrthyn) 
telly y mae vffern yn ymrythu am 
CG 2 vr 


yr holl _ "OPT Ag yina 
y mae dirgelwch. 

3. Fe yigrifenid hyn yn helac- 
thach __ fai gennad oddi- 
few aa dithau wedi i chlo- 
ddio rl nach. A ddarllenno 
dealled, A ddeallodilyncd y hya 1 
a wyr yaddo ei hun, ag fe gaiff | 
oleuni 'r haul yn Ne goleuni 'r lle- * 
_ ar ſeryny Yau Ond nag 

hofied by od ysbryd yadds 
" wn ymmoawes Duw ert- 
oed,ag a bery cyd ag y parhatho 
Duwa dim, a L.-þ iw byth. Pale | 
yr ocddit ti (med Duw; pan (yl- 
faen1isi yy byd mawr ma? Atteb | 
o: gwr o ddylg wyt. Feddyſcodd : 
vr ailenedig atteb. Yroeddwn i yn 
dy lwynau Aﬀglwydd, fel plentyn 


neu gen yn Y wreiddyn. 
CanysDuw iw tad yr rdeodecdi, 
ag 2g Arg Iwydd Dduw ysbryd pob 


Er bod dyn yn gwybod i fod ef 
ya bechadur d cya 1 _ 


bs 


w_ wc - * # 
© ' 


Reed MS. 6 2 ESE _4- 


_ RE 
-_ 


(5) 
od ir byd, _.c ym mha fangre 
ram ydig fly nyddocdd 2/4 

id iw naturiacth ond c 
> roo ym 
Y links d d of 
broth cl 0 2 L le- 
4 mac yabryd Duw yn chwilio 


dyfnion bethau Duw a dyn, 
vw a ddyſg, fe all dyn arwyddo 


ja: y naturiaethwr. 
genfy dd hyn _ 
w "I. 


weled mwy a ganfyddai cer- 
ddwr Iſrael yr hwa (yn ciamſer ) 
a ddywedodd. k.. ny rhyfedd 


"8 mor road Mae 

_ y dacth, 
57 y ap yehwel 0 Halomon, 
naill ai ir lid a1 ic cartad tragwy- 
ddol. 

4 Ond (meddi di)A ddacth ned 
allan o hono ef Þ ci ddigofaint. 
Yr atteb yw. yn LE: —_ 
pts 17. op 
mewn t etto * 
4h 26> alice 0 mewn 
digter, Camys cariad iw Duw a 
ni 


| (6) 
nid oes dywyllwch ynddo. Os 
yſtyriol wyt ag ysbrydol, deall y 
gwahaniaeth. Ond ni ddichon 
ysbryd dyn ddeall mo bethau 
Duw,zg nes iddo gael ysprydDuw, 
ni fedr ct ganfod o ba lei daeth. 
5. O cnaid. I ba le yr wyt ti yn 
myned 5 Ni vv \ddoſt 


ley Ileteua,ni pha gwmnhtai cyter. 


ſydd. Nhw ddywedant ynghyinru , 


fe wyr pan el ni wyy pan dal. Ond 
am yrenaid, ni wel o ba lei daw 
nag i baleiri. Hynod iw hyn,mai 
tr bed( ar ddayar yt 1'r cnawd, ar 
and cnawdot ir chwalfa, y corph 
a brofir yn ffwrny bedd,, yr enaid 
a ymlyn wrth yr ysbryd (yr wa 
iwcalon y pren) ar ysbry( a ervs 
byth yn y naryriacth a chweny - 
chodd ef fwyaf.* Y *corph nid nv 
ond megis erfyn yn llaw yr ehaid 
flurfatennol. Yr enaid nid iw ond 
anadliad yr y*bryd dirgelaf. Yr 
y»bryd iw 'r drocl} oddifewn (yn 


di mo hyn 
chwai. h,mwyna gwrar cidalth,pa 4 


| 


| 


tro | 


(:) 
tfoi 'r enaid ar corgh Jlei mynnO, 
2maallo. Y corpws iw 'r brethyn 
oamgylch dyn, 5 r enaid ſydd me- 
gis y corph yr hwn a wiſgwyd a 
phridd, ond yr y»bryd 1w canvul y 
creadur, 

6, Mae dyn ar ti redeg yn y 
bywyd yina, ag mae ai cyterlydd 
agaotyn iddo., | ba ley mae yr 
exid ar ysbryd yn myned 4 Pa 
clw (vdd1 ddyndduwnlio a mynd 
| lawri bwll diwaclod mewn dit- 
\rrweh ainfſ-rol 2 Oni chosba Duw 
di ain 1 ti Jledratta dy galon odd1- 
wrtho? A wyt ti yn meddwl mai 
byrr iw Byth,ag mai hir iw cin;ocs 
dyn dayarol ? Ai gwell gent 1 
ddioddef taranau digofaine cyti- 
awnder b7th, gida gwawd y cy- 
threuliaid Cam it fyw mewn pe- 
chod fel nhwythau ) na dioddet 
patwar dynion dros fynud awr 
yma ? Onid Duw iw 'r Cir gorau, 
ar gelyn gwacthat? Pam ir wyti 
yn porthi dy gnawd i newynu dy 
cnaid 


(8) 


enaid? ag ynllochi dy enaid, neu | 


dy reſwm cnawdol i ddifetha dy 

ſbryd > Mac gwybedyn ar dy 
for ddiyndy rwyltru 1 ddaiony, 
ond ni all Angel Duw moth 
rwyſtro ir pech 
y cyfan drofot 112 Ag oni chlywi 
di ar dy galon wneuthur dim 
droſto fo? A ddioddefodd vnig 


fab Duw golli gwaed ei galon (ya | 


r hon yr oedd y bywyd ei hunan) 
- _ drolot ti? oni ddio- 


ddefi di ddim er ci fwya ef, neu 


(or lleiaf) er mwyn dy enaid dy 
hun? A ollyngi di 'r Aur y{brydol 
oth law i lenwt dy law ath - 
yn llawa ar bryntai? A gol 


di (ydd laina Dim? Yr holl fyd 
_ ol ſydd _ — 
Elay)yngolw W. a ofni 
di (neu fel 6) am y peth ſydd 
lai na Dim? A hofſh di 'r bydai 


ehbwant yr hwao wedi i roddi oll ' 


U'N 


.A wnaeth Chriſt ' 


| d 
l | ; 
= 
- 


'ſbryd y bywyd tragwyddol i : 
ly th a > Beth meddi 


- » | 

yn ghyd ſydd laina dim medd yr 
'ſcythurau ſanQaidd ? (canys y 
by ai chwant ſydd yn myned 
ryd 
| difyr y naturiacth yn yr hon yr 
\, wyti yn byw) Pam nad wyti yn 
' oaha_ d beth a ddaw o 

honot ti lotgr pan ddiddimir) 
y byd? di ychydig ag aros 


heibio,a chwant y byd iw 


ddiwedd pry: fol a 
gt, d cyn iddo Z 
| A; gwell genit ti gyſgu dros fynyd 
| awr, ag yno deffro yn y tin tragw- 
' yddol na deffro yr awron,a myned 

allan oth ewyllys dy Hunan i ochel 

y tin aniffoddadwy? Pam yr wyti 
['1 yn ciſtedd ynot dy Hunan gartref 
;' (oddicartrefoddiwrth Dduw)yn- 
vhornel ſimne dywyll dy feddwl 
dy Hunan, heb ymofyn am y Duw 
byw nag ynot dy hunan nag mewn 
eraill chwaith? Pam yr wyti etto 
yn ymborthi ar y cibau gida 'r 
| moch, a digon o fara yn nhy dy 
' Dad yn aros am danat? Pam yr 
wyti 


Da” 


(10) 
wyti yn rhedeg gidag anifeiliaid 
gwylltion,ſef dynion drygionus, ag 


yn troi heibio, drvwy wrthod - 


cwmnhi angelion ſantaidd Duw ? 
Pam yr wytii is y mdreiglo yn 
nhommen y byd ar cnawd, ag yn 
diflaſu y Manna ar bywyd a bery 
byth? Pam yr wyti yn yafydu ar 
ol pibellau y gwagfoneddigion a 
rheſymau cythreuliaid, ag yn di- 
yityru llais mawr Duw, yr hwn 
ath farna pan na alio neb ddadleu 
droſot ? Ai OR y byd 
hwo) ſydd yn dy 

etto yn < ewinedd 2? A ydiw 
cadwyn gadarn dy ewyllys di dy 
hun yn rbwymody feddwl? A ors 
vn pylygwr yn Gilead, nag vn 
gydwybod yn dy tonwes? A oes 
neb a fedr ddangos y ffordd iti? 
neu yn hytrach,a wyti yn yirofyn 
am dani? Beth wyti well er dy 
Iyfr gwaſanacth? ath di fyth yn 
caru gwalanaeth y pechod. Mae 
fiordd wel), ped tai ti yn i hymo- 
fin 


dal di fythag 


} fyaitii weled iechydwri 
* tragwyddoldeb. Pa le y byddi di 
+ ymhen mil o flynyddoedd? Gadel 


(18) 


ny 


ar Dduw (meddi di) ond mae 


 Duw yn gadel arnat tithau, heb 
 ewyllytio marwolacth y pechadur? 


7 


' Dyma ganwyll i ti(® enaid anwyl) 
* ith So ag ith gyfarwyddo. 


7, Ond di a ofynni i mi (wedi 
hyn iid) ni wn i pa ffordd a gy- 
merat, Mae cimaint o opiniwnau 
yn y byd ag ſydd o wallt ar fy 
mhen i : Bet gwyddwn i y ffordd 
orau or cwbl, mi ai dilynwn hyd y 
Jiwedd drwy help Chriſt. Ond 
mae 'r naill wr duwiol dyſcedigyn 
crbyn y llall, ag mae nhwy 1gid 
yn byw yn dda. Ond ith atteb 
di © Ddyn. Wele di a wyddoſt 
{wy nag yr Wytti =: waeuthur, 
ag mae mwy o nerth Duw gidath 
di 1 wnenthur nag yr wyti yal 
artery, Nid ces gan ddyn o hoo es 
hunaw na goleuni na nerth nag 
ewyllys i ddaionj, ond mae gan 

H 2 ddyn 


(12) 
0 ci bunan wy ooleuni 


dd 


ag o nerth oddiwrth Dduw ( yr 
'R 


hwn ſydd yn bywhau pob pet 


I on. Arfer * 

ent a roddwyd i ti (hyd yr 

cithafoedd ) ag d1 pei adna p 
i 


y da 
wir ffordd nefol frenhiool, ymy 


vr holl Iwybray eraill. 

8. Os byddi di ffyddlon i Dduw 
gan ei groeſlatu yn lieſtr dy gyd- 
wybod oddifewn, drwy 
gymeradwy _”= gadw Duw yn 
dy wybodaeth, efe ath arwain di i 
adnabod Chriſt a hanes yr oen ar 
enaid yoghyd. yroen yma iw go- 
leun; dynion, a bywyd y Byd. 
Hwn oedd ddifyrrwch y Duw 
anfeſurol cyn dechreuad y byd. 
Hwn _ Gair a wnaeth bub 
peth yn y dechreuad, Hwn iw'r 
golofn ddifeſur ſvdd yn cynnal 
pob peth. Hwn a wnaethpwyd 
ynghyflawnder amſer yn gaawd 
ag yn naturiacth ddynol. Hwn 
a ddioddefodd dros ddyn waeth- 


yn 


RI I—_R 


af 


(13. 
af digofaint; Dyma 'r hwn oedd 
vwchlaw pob peth, ag a ddeſcyn- 
nodd iſ}aw pob peth, fel y galle cf 
clcyn eilwaith yn greaduriaidd 
vwchlaw pawb,i tod vwchben pob 
enw,ecr mwyn iddolenwi = peth 
Hwn ſydd ymhob dyn fel y mac 
fo yn Air Duw, a chida 'r rhai 
ſydd ya i vfyddhau fel brenin, ag 
vn darcſtwng ei hewyllys i angau 
'r groes, i fyw yn ewyllys Duw. 
Hwn meddat a ddywaid. Os oes 
neb a fyn wneuthur ewyllys fy 
nhid, efe a gaiff wybod am 
ddyſceidiacth ag adnabod po 
Wwybr daionus. 

9. Deall hyn hefyd ynghylch 
y ddau Adda, y pren cyntaf a 
blannadd Duw ymmharadwys, 
ar Ail Adda Chriſt Jeſu,yr hwn a 
blannodd Duw yt ein cnawd ni. 
Yr Adda cymiaf a bechodd 
(ninnau ozddem yn ſylweddel 
ynddo ef,ag a bechaſom cyſtal ag 
\ntau) am hyny y mae ei natur 
H 3 front 


(tg) 
front cf vn dcnlliav/ 101 drwy ene- 
digaeth © orcs 10es. Ag mn chy- 
fritaſa1 Duw byth mor bechod cf 
1 ni,01.; bai cin bod ni ynddo cﬀf y 


 pryd hwnnw yn pechu ( tel Levi * 


yn ny ag yntau ynomn nin- 
nau yn pechu etto. —_ oni 
hai yn bod ni yn bwyttra y firwyth 
gwaharddedig yn Adda, ni buaſai 
ar ein dannedd ni mor dingcod, 
yr vn modd hefyd y mac i ni 
ddeall yr Ail Addaa marwolacth 
Chriſt ? yr Ail Adda a ddiodde. 
fodd, ag yr oedd yr holl rai cad- 
wedig ynddo ef y pryd hwaw, ag 
ir rhajn y mae yntau drwy genhed- 
liad yr ail enedivacth yn deilliaw, 
ag yn danfon «<1 yſbryd plan, fect 
anian Duw. Ag ni chi fhtawnhcir 
neb,ond y rhai ynddo cf a ddiodd- 
efaſont gydag &,yn y rhai y mae 
yntau yn byw 1 Dduw, Felly 
dyma 'r attch i ti enaid truan vr 
hwn wytyn ymoſyn y ffordd. Yr 
vn'g flordd ir net iw 'r ailenedi- 

gacth 


vu & 


(15) 

gacth yn yr Ail Adda. Heb hyn 
nid oes wr 0 ddealldwriacth ar 
wyneb y ddayar. Oni chlywailt 
di nad oes vn gwr oddyſg danyr 
haul? Nag oes,vn ond Chriſt, y 
gwr ſydd yn aros ynghalonnau ei 
tryddloniaid fſanftaidd. Oni 
wyddoſt di beth a ddywedodd 
Elay. Pe baent ynfydion ar 
ffurdd ddieithr ni chyfeiliornant,os 
byddant fodlon i Ghriſt ynddynt 
iw rheol1. 

10, Rhaid iw dangos hefyd Pam 
y mae cimaint o ffyrdd ynlle vn 
Ir wo plant Adda, a pham 


7 mae dynion yn ymrafaelio fel 
rodyr Joleph wrth geifio mynd 
edref 


at y tad Jacob. Fel hyn y 
mae 'rpetn. Dyn ( neu Adda) a 


wnaed ar v cyntat yn ddelw ir 
Gwneuthurwr , yr yvsbryd ar et 
Junef, yrenaid ar ei ddelw ef, ar 
corph or ddayar. Ond Adda y 
gwreiddvn, a ninau oll ynddo e& 
\ fel. canghennau yn ei gwraidd ) 

H 4 a ga- 


(16) 
a gafodd gwymp a chodwnm toſtu- 
rus erchyll,oddiar Graig yr Oeſocdd,; 
bwl! y dyfnderocdd. Ag yn y cwymp 
yma fe a ymrannodd ynddo ei hu- 
nan, fel y gweli lefty pridd wrth ei 
gwymp yn mynd yn ddarnau. 
Ynddoef yr ymagorodd yr ewy- 
lys ar gydwybod ar gwyniau ar 
rheſymau y naill ynerbyn y Nall. 
Yn ei gorph et helyd yr ymddan- 
goſodd y ddayar ar tin ar dwfr 
ar awyr mewn rhyfel i farwolaeth 
(canys cyn y cwymp roedd yr 
ymryſon yn guddiedig) Ag er bod 
Y rhain yn ymladd ymhob vn o 

lant Adda ( (ef ynghorph pob 
dyn) etto ni all y naill fod heb y 
Nall er hyny. Ag dy mma wreiddyn 
clefydau 'r corph ag achos angau 
naturiacth (fel y mae 'r ymryſ«n 
arall oddifewn.) Ag fel y mae 'r 
Mor afreolus wedi gwahanu y 
naill ynys oddiwrth y llall,felly y 
mae 'r pechod (a thywyſogion vr 
awyr ynddo) wedi didoli dyn 
oddiwrth 


') 
vddiwrth vadeb Duw, wrth rannu 
dyn ynddo ei bun, yn gymnynt nad 
ves dyn yn y ddayar yn medru 
cvdtuno ynddo ei hunan, yn el 
gorph ai gydwy bod,ai feddylau £1 
Hwran: Ond mac ei reſymau cf yn 
ymrafaclio,ag yn caroy naill yllall, 
fcl y gweli di ganghenngu yr va 
pon tra of dymheſtlarnynt. Am 

yny Dau ſydd yn erbyn tri,a thri 
yn erbyn dau yn yr vn enaid, cyſtal 
agynyr va teuly. 

11. Nid oedd ond vn Jaith ary 
cyntaf yn au dynion; A hono 
0 achos balchio or bobloedd yn ei 
Hundeb a holldwyd yn yſcyrion 
Liwer,fcl nad iw 'r cymru chwaith 
muy nag eraill yn deall mot 
vilydd, na nemor vn yn deall et 
holl eiri1u ci hun wrthei gymydog 
11-io lawer beth y mae 'rgalon yn 
1 chwedleua ddydd a nos, Ag wedi 
Janfon y plant 1 1 ſcolion Ilypredis 
1 gaſglu rhai © flodau 'r ieithoedd, 
1.4c ei briallu hwynt yn gwywo 
5 cyn 


(18) 
cvn y delont BS. Dduw, neu 
a:tvnt ci huanain. Erdarfod iddynt 
ddilgu canu llawer cainge ar delyn 
tatodau gwahanedig natmiaeth, 
maent bellach bellach,vn lle bud 


nes nes,i ganu i Dduw gerdd wrth : 


ei fodd, am nad iw fo yn chwen- 
nych clywed vn iaith mwy nai 
gilydd, ond peraidd dafodiaith ei 
pbeyd glan ci hun yn y galon 
1{el. 
12. Nid oedd ond vn grefydd ar 
y cyntaf ymmonwes Adda, yn 
Aberth Abel, ymmywyd Enoch, 
yn Arch Noah,yn nheulu 4brabam, 
ag ymyſg y rhai cadwedig, Ond 
vr awron, nM a welwn, mat pan 
odo 'r mwg or pwll diwaclod, 
Wealer a goethant ar ei gilydd heb 
fawr yn beio fwyaf ar eignawd ai 
enaid ct hun Rhai yn dilyn y 
P4b ar budredd, eraill ffydd «i 
brenin, beth bynnag fo hi: Rhai yn 
cadw ei gwyliau, craill yn dilyn ct 
tadau {i bale bynnag yr acthont.) 
R hai 


(2) 
Rhai yn eiſtead vailonydd ag Vn 
rydru yngharchar y tywyllwch ar 
cyndynrwydd, Nawer yn cilyn 
\lahom neu Mammon, ar rhan 
twyaf yn myncd ar o! y tywylog 
garw Luciffer, ag yn dawnſio yn 
ddifyr ya chwantau 'r cnawd ar ol 
ci bibell ef, Ag er hyny yn breudd- 
wydio y cant fyned yn vnion ir 
nef, ag yn gweddio am awr dda, 
heb ymofyn am naturiaeth dda 
oddiwrth Dduw, Fel hyn y mae 
'r holl fyd yni twylloet hunain, 
yn ymlad4 ai gilydd, yn triſthau 
yſpryd Duw, ag yn pert ir cyth- 
reuliaid chwerthin with edrychar 
c1 hvnfydrwydd. Od nt phery 
hvn nemoro oriau, Canys mae'r 
{yyddog mawr, ſef mab Daw, 
wrth y drws. A phan ddel i mewn, 
ag ymddangos yn y byd yma, fe 
orchymyn gaſglu vr holl ddefaid 
ynghyd ar y naill law-iddo, ar holl 
cir ar y law arall. Ag yno y 
terfynir yr holl ymraniadau neill- 


duo! 


(40) 
duol ag ai llyngcir yn vr vn dido- 
liad yma. Tyred Arglwydd Jeſu 
Tyred chwippyn. Amen. 

13. Am yr hyn a yſgrifennwyd 
yma or blaen,fe allai na ddeelli di 


ary cyntaf mor meddw], ond yr 


wyfi yn deiſyf arnat ochelyd 
barnu heb yſtyr, rhag cwympo 0 
honot i fylg y rbai [ydd yu cable yr 
hyn ni w t, ag nm cyfarth yr 
bys ni ddeallant. Hyn (ydd eglur, 
nad oes neb yn gadwedig ond 
drwy flydd ynghriſt, ag nad oes 
gan neb jawn _—, y rhai 
ſydd yn bodljoni Duw, ap 


nad oes neb yn i fodloni ef 


ond y rhai ſydd debig iddo. 
We.di 1 hail-wneuthur ar 6! Jun 
a delw Duw ei hunan. Os 
wyri debig i Ghriſt,caduedig wy*. 
Os wyti anhebig iddo, yr wyrti 
mewn cyflwr colledig. Gwir 
grefvdd iw bod yn debig i Dduw 
ynyhriſt, Nid 4 neb 1 mewn ir 
nefoedd (o ba opiniwn bynnag i 


bont) 


(21 
boat) ond y 020944 ar ddelw 
Duw yn y byd. Ag ni fwrir neb 
i vffern, ond y rhai ſydd anhebig ir 
Arglwydd. Cyhawnder iw Duw. 
Awyt tithau yn gyhawn vmhob 
peth,ag yn vniawn yn dy ffyrdd? 
neu ai byw yn ffals yr wyti mewn 
rhagrith a chamwedd, yn attal 
oddiwrth Dduw a dyn <«i heiddo. 
Purdeb iw Duw, A wyt tithau yn 
ſantaidd ag yn ddigymyſg dy 
feddwl> Doethineb iw 'r Arglw- 
:dd a Goleuni, Ai doethagwy- 
odus wyt tithau yn dy holl ym- 
wareddiad. Yna yr wyt ti yn 
ddelw i Dduw, ag di geifod gidag 
ef. Cariad iw Tad yr Arglwydd 
Jeſu, Ai cariadus a hyfryd ahaw- 
ddgar wyt tithau ? Mae fo yn dio- 
ddef, ag yn cydddwyn, ag yn talu 
daam ddrwg i bawb. Onid wyti 
tithau felly,nid wyti blentyn iddo. 
Yſbryd addtwyn llonydd iw ei 
yſbryd et. Ond aflonydd ag an- 
toadlon iw plant y cythracl. Mae 
Chriſt 


(22) 
Chriſt yn ddiwyd ag yn fywiog, 
yn ddibaid yn gweithio ag yn rhoi, 
pob daioni ymhub man heb na 
huno na heppian. Ai ſurth wyri 
ag eſceulus i bcb gweithred dda? 


yna vn © blant y byd hwn wyti,ag | 


nid o Dduw. felly Wrth hyn, 


Edrych ar ba ddelw yr wyti ag di 


get weled wrth hyny 1 ba le yr 
wyt tiyn myned byth. Canysyr 


eneidiau ſydd debig i Dduw ym- 


hob man a gedwir, ar lleill oll a 
gollir,o ba grefydd bynag y bonr. 
14. Gwir iw fod rhyfel ynot ti 
rhwag dwy naturiaeth, neu rhwng 
dy bechod ath gyd\vibod, Ond 


edrych pa vn or ddau iw dy Ar- ' 


glwy dd,pa vn ſydd ben ynot ti, Ai 
dy lygredigaeth ai yr wybodacth 
o Dduw. I ba va bynag yr wyti 
yn vfyddhay, i hwnw yr wyti yn 
was,ag yn Ol dy waith y bydd dy 
wobr. Os yndy ewyllys dy hun 
y byddityw, achubed dy cwyliys 
di wrth farw. Ond os vol bo 
a 


- 


v0, HL ano Ds WP WO. 


(23) 

a wnci di dy ewyllys dy hun a 
rhodio yn ewyllys Duw yn erbyn 
dy naturiaeth dy hun, yna ewyllys 
Duw ath gyiner al'an or corph i 
aros gida Duw ci hunan, Ewyllys 
\r Hunan iv 'r gadwyn gryfaf lydd 
gan ddiatol o amgylch yr enaid. 
Ceified vn nerth croes Chriſt dorri 
honno yo gyataf,a dyſgu hebcora 
chroeil ei ewylivs ei hunan, ag fe 
eaiff gvayor ymhellach oddiwrth 


+ Dcuw, Ond dan hyny os rhoir 


LEY 
- 
- . 


cir arall iddo mae fo yn i dderbyn 
neu yn i ddarllen ynei ewyllys ei 
hun,ag vn gwyro yr hyn a yſgri- 
fenwyd iw ddiniſtr ei hun. Ond 


, vr Arglwydd an catwo ni rhag 


tramgwyddo wrth y mien tram- 
owy dd, Amen. 


TERFIN, 


